

C AN 

AR YR ANFFAWD DRA ANYMÜNOL A GAFODD 


ME. R. H. RHTS, AROLYGYDD GWAITH MWN, 

(mineral agent,) aberdar, 

SEF COLLI EI OLWG. 

CYNNWYSIAD. 

Golwg ar waitli y gr.eadigaeth.—Sylwi ar ddyn fel creadur rhesymol, wedi cael ei gynysgaeddu a phwerau tu hwnt i hoh creadur 
arall.—Yr Awen.—Gwrthrych y testun yn dyfod i mewn, sef Mr. Rhys.—Yr anffawd.—Ei analluogrwydd i gerdded wrtho’i hun.— 
Prydferthwch deildŷ o.gylch ei aneddle ac yntau heb allu ei ganfod.—Ei anghysur yn mysg ei deulu.—Yr anffodiog yn deimladwy yn 
llefaru.—Ei golled i gyflawni ei swydd.—Cyfeillach cyfeillion yn felus, ond ni wel hwynt.—Ei annymunoldeb i weled gwaith y greadigaeth 
yn eu harddwch perffeithiaf.—Sain cerddoriaeth y goedwig yn soniarns, ac yntau heb allu i weled y cantorion.—Y teimlad a ddylid ei 
ddangos i wrthrych ein testun, sef Mr. Rhys, wedi colli ei olwg. 


‘ Perffaith yw dy waith Duw lon ! 
Dethol dy ffyrdd a doethion ; 

A mad ac anchwiliadwy, 

Dduw mawr ! ac ni fu ddim mwy.”- 


-G. OWAIN. 


Holl waith ein Creawdwr, ein Perydd a’n Por, ■ 

Sy’n dra derchafedig trwy’r ddaear a’r mor ; 

Y lluoedd wyhrenol, cyhoeddant ei waith 
A’i allu anfeidrol—hynodol y iaith ! 

Anneirif ymlusgiaid, ac ednod hob rhyw, 

A’r pysg yn y dyfroedd yn lluoedd boh lliw, 

Hwynt oILn. ddangosan t trwy gariad modd coeth, 

Alluoedd eu TrêfawY'ytHF^e ^fwr raad dneth. 

Ond Dyn ydyw gwrthrych prif addurn ei waith, ^ 

Yn hen ac yn Arglwydd y gread fawr faith, 

A’i ffurflad mor rhyfedd ’n hardd heiriant diwall, 

Ar ddelw ’i Wneuthurwr fe’i crewyd mor gâll. 

Mae’n bërchen fath archwaeth ac arogl bur, 

A’r teimlad sy’n hyfryd rhag archoll neu gur, 

Y gweled, a’r clywed, pyrth ydynt i’r dyn, 

Pob cymmal ac aelod y’nt fuddiol hob un. 

Pa heth yn gyfnewyd rydd dyn yn ei fyw 

Am golli’r peth lleiaf o’i ddefnydd—pwngc yw ? 

Dim! maent oll yn rhy werthfawr, ni ellir yn rhwydd 
Gyrhaeddyd dedwyddwch os syrth un o’i swydd. 

0, f’ Awen dwyrea, ’nawr tyred ymla’n, 

Ar destun dewispl mae’n gymwys rhoi cân : 

Sef anffawd dor-calon a gafodd ein Rhys, 

Sef “ colli ei olwg,” ow dynged ! fe’i gwys. 

Y ddamwain^*^ ddigwyddodd truenus y tro, * Mai 27ain, 1847. 

Och! oriau, hu’n chwerw, fe’i ceidw mewn co’; 

Diniwed ei amcan wrth fyned i’r fan, 

Mae dyna’i gorddiwes, oer hynod i’w ran. 

Mae’n rhy analluog i dramwy’n, ddifraw, 

Heh arall i’w dywys ef gerfydd ei law, 

Ar hyd llwyhr cymmwys hyderus ei hynt, 

Yn eithaf diogel, mewn gofal fal cynt. 

0 gylch ei anneddle mae’n hyfryd a hardd, 

Gan amledd per ffrwythau amdoawl a dardd, 

Lle gynt ymhyfrydai wrth ganfod eu gwedd— 

Eu golwg siriolwych byth mwyach ni fedd. 

Ymhlith ei gyd-deulu dedwyddawl hyd arch, 

Lle caffai’n wastadawl roesawiad a pbarch, 

A meddu diddanwch teuluaidd mwyn cu; 

Ran addas rinweddol tra llwyr trwy y llu. 

Er clywed eu trydar a’u llafar hwy’n llon, 

Ni wel eu gwynebryd, ’r hyn laesa ei fron ; 

Un pleser gweledig nì phrofa ef mwy, 

Gyr hyn trwy ei galon yn glafaidd drom glwy’. 

I’m tyb, yr anffodiog lafarai dan loes,— 

“ Rhaid i m’i foddloni hyn hellach trwy f ’ oes ; 


“ Er colli fy ngolwg oedd gysur a nerth, 

“ Oddiar pan eu collais ’rwy’n teimlo eu gwerth.” 

“ 0 dynged anffodus ddigwyddodd i’m rhan, 

“ Cael arall i’m tywys i fyn’d i hob man; 

“ Nis gallaf ddesgriflo y colled a ge’s, 

“ 0 golli fy ngolwg, hraint werthfawr ei les.” 

Yn ngwyneb cymmwysder cyflawniei swydd 'f + Minerai A^ent. 
Oedd iddo’n briodol naturiol, a rhwydd ; 

Amdo d d am ddifadrwydd e’n gywir i’r gwaith, 

Trwy golli ei olwg oedd fwyniant tra maith. 

Pan gwrdd a chyfeillion, rhai mwynion eu moes, 

A thalu llon gyfarjch_]afiii-unrhyw air- croes : 

Ymddiddan yp frawdol a thwymgar ei llais, 

Ni chenfydd eu gwenau—gyr frathiad i’w ais. 

Pan rhodia yn yr hafddydd ar dywydd o des, 

A’r haul yn frwd eirian, danbeidiawl o wres, 

Gan hyfryd ffrwythloni holl natur a maeth, 

A dengys ddoethineb ein Crewr a’i gwnaeth. 

A theimlo’i wawl tesog gynheswr gwiw rydd, 

Poh grawn ac eginyn a bywyd a dydd; 

Y coedydd yn gwisgo eu gwyrdd-ddail hoff wedd, 

Holl anian yn fywiog edrycha mewn hedd. 

Pwy ddyn na lawena a’i fynwes ar dân, 

Wrth ganfod holl natur mewn agwedd mor lân; 

I Rhys ’d oes hyfrydwch o’u gweled hyth mwy, 

Braidd gyra hyn dorri ei galon yn ddwy. 

I’w glustiau mae cerddi mân adar y llwyn 
Yn eithaf soniarus, mawreddog, a mwyn ; 

Hyn grea’r fath bleser ’n ei fynwes wiw fad; 

Eu gweled f’ai iddo fll mwy o fwynâd. 

Dangoser cyd-deimlad, heb arwydd o frad, 

I Mr. Rhys enwog, llwys heini’n llesâd ; 

Os collodd ei olwg trwy ddamwain a ddaeth, 

Anhappus i’w iddo, a chyfyng nod caeth. 

Ymgeledd bur gymwys, hoed iddo, byd hael, 

A’i ddoeth gyfarwyddo a chymorth diffael; 

Truenus ei weled e’n unig ei hun, 

Ac yntau heh allu i wel’d lliw na llun. 

Pwy Gristion na roddai gynnorthwy wir ffawd, 

I’r dall, a’i dywysu, can’s mae iddo’n frawd ; 

Rhyfyg ofnadwy yw gwawdio dyn dall, 

Yngwydd ei Wneuthurwr sy’n gwylied poh gwall. 

CYDYMDEIMLWR. 

Aherdar. Sef John Jones, (Eiddil Glan Cynon,) 


W. MORRIS, ARGRAFFYDD, LLYTHYRDY, HEOL FAWR, ABERDAR. 




